Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XL 

Oktubre 21, 2009 

Espesyal na Isyu 

www. philippinerevolution. net 


Parangal kay Kasamang Mario 


“Ka Ped” dela Cruz 


Inilalabas ng Ang Bayan ang parangal na ito kay 
Kasamang Ped sa ikalawang anibersaryo ng ka- 
nyang pagpanaw noong Agosto 29, 2007. 


tido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong 
Bayan at buong rebolusyonaryong kilusan kay 
Kasamang Mario “Ka Ped” de la Cruz. 

Hindi kailanman siya malilimutan ng mga nakasa- 
ma at kinilusan niya sa Isabela at iba pang bahagi ng 
Cagayan Valley nang sinisimulan pa lamang ang pag- 
tatayo ng armadong rebolusyonaryong kilusan doon. 
Di maihihiwalay ang mahabang bahagi ng buhay ni Ka 
Ped sa kasaysayan ng rebolusyonaryong kilusan sa lu- 
gar noong panahong iyon. Kasaysayan ito ng kabaya- 
nihan, pangingibabaw at pagtatagumpay ng rebolu- 
syon sa napakaraming kahirapan, sakripisyo at pagsu- 
bok. Kasaysayan itong nagsisilbing inspirasyon sa la- 
hat ng mga rebolusyonaryo. 

Gayundin, hindi siya kailanman malilimutan ng iba 

pang aktibista, kasama at rebolusyonaryong masa 
at mga alyadong nakaugnay, nakasalamuha at na- 
katrabaho niya sa halos 40 taon niyang walang 
tigil na pagliling- 


Piso emun na parangal ang iginagawad ng Par- 


z A 


mh 
NEST WAW 


aaa 


at: 


= E 
EY aan 


i8 rng: 


Hi 
KLA 


kod sa rebolusyonaryong kilusan at mamamayang Pili- 
pino mula nang mamulat siya sa pagrerebolusyon. 

Mula sa kanyang pagkamulat noong Unang Sigwa 
ng dekada 1970, hanggang sa huli niyang hininga, tu- 
luy-tuloy at taos-puso ang kanyang paglilingkod sa re- 
bolusyon at sambayanan. Lahat ng nakakilala sa kanya 
ay tumitingala sa kanya bilang respetadong betera- 
nong kadre at tunay na huwaran ng rebolusyonaryong 
kilusan. 

Tampok na alaala sa kanya ang matatag niyang re- 
bolusyonaryong kapasyahan. Di siya kailanman nagda- 
lawang-isip sa tuwirang paglahok sa mahirap na lara- 
ngan ng armadong pakikibaka. Sa kabila ng kanyang 
malubhang karamdaman, hindi nabawasan kahit kaun- 
ti ang kanyang determinasyong magrebolusyon at 
maglingkod sa mamamayan. 
ŞS Ka Ped ay ipinanganak noong 1949 sa Pangasi- 

nan. Lumaki siya sa South Cotabato kung saan lu- 
mipat ang kanilang pamilya. Lumaki siya sa pamilyang 
simple, matapat at mapagmalasakit sa kapwa. Hindi 
nagpayaman ang kanyang amang huwes. Nanatiling 
mahirap at matipid ang kanilang pamilya. 

Bata pa ay natuklasan nang mayroon siyang rheu- 
matic heart disease, bukod sa paglaki ng puso at alta- 
presyon. Gayunpaman, hindi siya napigilan nito sa 
kanyang pag-aaral at pagpupunyagi. 

Sa pagtatapos ng dekada 1960, kumuha ng kur- 
song agronomy si Ka Ped sa University of the Philip- 
pines sa Los Baños. Di naglao'y sumapi siya sa Sa- 

mahan ng Demokratikong Kabataan at unti-unti'y 
į naglaan ng mas mahabang panahon sa rebolu- 
syonaryong pagkilos. Bagaman isang tesis na 
lamang ang kailangan niyang tapusin, nilisan 
niya ang pamantasan ilang buwan bago siya 
nakatakdang gumradweyt upang buong pana- 
hong maglingkod sa rebolusyon. 

Bumisita siya sa isang larangang gerilya sa 
Cagayan Valley noong 1970. Bago matapos ang 
isang taon, nagpasya siyang tuluyan nang sumanib 


sa hukbong bayan. Di niya inalin- 
tana ang limang taong taning sa 
kanyang buhay dahil sa sakit niya 
sa puso. Ipinamalas niya ang pagi- 
ging prinsipyado at di makasarili, 
ang kahandaan sa sakripisyo at ta- 
os-pusong paglilingkod sa samba- 
yanan. 

Kumilos siya sa Isabela, umu- 
gat sa masa at doo'y inialay ang 
kanyang buong puso at talino. 
Doo'y nakatagpo niya si Ka Flor, 
ang kanyang naging kabiyak at ina 
ng kanilang dalawang anak. Dahil 
sa buong panahong paglilingkod sa 
mamamayan at armadong rebolu- 
syon, naging malaking sakripisyo 
para sa kanila ang kahirapang ma- 
subaybayan nang husto ang pagpa- 
palaki sa mga anak. 

Kumilos nang mahigit 20 taon 
si Ka Ped sa kanayunan. Hinarap 
niya ang mga sakripisyo, laluna sa 
gitna ng matinding kampanyang 
pagkubkob-at-paglipol na inilun- 
sad ng reaksyunaryong hukbo sa ki- 
nalalagyan niya noong Forest Re- 
gion ng Isabela. Buong sigasig si- 
yang kumilos at namuno sa rebolu- 
syonaryong kilusan at armadong 
pakikibaka. Ni minsan, hindi niya 


ABAN 
Taon XL Oktubre 21, 2009 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligaynon, 
Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng mga 
kontribusyon sa anyo ng mga artikulo at 
balita. Hinihikayat din ang mga mamba- 
basa na magpaabot ng mga puna at reko- 
mendasyon sa ikauunlad ng ating paha- 
yagan. Maaabot kami sa pamamagitan ng 
email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang 
beses bawat buwan ng Komite Sentral 
ng Partido Komunista ng Pilipinas 


inireklamo ang kanyang sakit. Mas 
ang mga kasama pa ang nag-alala 
sa kanya. 


a simula pa lamang ay kinaki- 

taan na si Ka Ped ng husay sa 
rebolusyonaryong gawain sa kana- 
yunan. Itinalaga siya sa iba't ibang 
tungkulin at antas sa pamunuan ng 
Partido at Pulang 


Sa katunaya'y mapagkumbaba 
siya, madaling tumatanggap ng pu- 
na at mga paalala at kaagad na 
nagwawasto kapag nagkakamali. 
Mabait siyang kasama, matiyaga at 
matiisin. Ngunit mas nakikita ito 
sa mga impormal na pagsasama sa 
labas ng mga pagsasanay at ak- 
syong militar, kung saan siya'y ma- 

pagbiro at mahu- 


hukbo sa Isabela. 
Patuloy siyang 
umunlad sa iba't 
ibang aspeto ng 
gawain sa Parti- 
do, sa gawaing 
pampulitika, sa 
gawaing militar 
at gawaing masa. 
Mapagpakumbaba 


Matalas siya sa pagsusuri 
sa mga sitwasyong 
militar, masinop sa 
pagpaplano ng mga 
aksyong militar, at 

kalmado at mapanuri sa 

panahon ng mga labanan 
at kagipitang militar. 


say makisalamuha 
sa mga mandirig- 
ma. Puspusan din 
siya sa pagbubuo 
ng pagkakaisa sa 
hanay ng mga Pu- 
lang mandirigma 
at sa pagitan ng 
mga upisyal at 
kawal. May pana- 


at matiyaga siya 
sa pag-aaral ng 
rebolusyonaryong teorya, panlipu- 
nang pagsisiyasat at teoryang mili- 
tar, at sa paglalapat nito sa prakti- 
ka. Sa lahat ng pagkakataon, ma- 
higpit siya sa mga patakaran at re- 
gulasyon. 

Naging kahinaan niya sa kabi- 
lang banda ang pagiging perpek- 
syunista sa panahon ng mga pag- 
sasanay at mismong pagkilos-mili- 
tar. Lalo itong tumingkad noong 
panahon ng malakas na tunguhin 
sa adbenturismong militar at lan- 
tay-militar na pagkilos ng hukbong 
bayan. Sa pagtutulak niya ng ma- 
taas na pamantayan sa pagsasanay 
at pagkilos-militar, nagkaroon siya 
ng tunguhing maging sobrang is- 
trikto. May mga kasong naging ma- 
bigat ang kanyang pananalita ka- 
pag may nakikita siyang kamalian, 
na sa pana-panaho'y naging sanhi 
ng pag-aalangan at pananakit ng 
loob ng ilang mandirigma, laluna 
sa panig ng mga nagmula sa hanay 
ng kabataan at pambansang mino- 
rya. Sa sobrang pagdaramdam sa 
kanyang labis na pagkaistrikto, di 
na naagapan ang minsa'y paglisan 
sa kanya ng isang platun ng mga 
mandirigmang Agta. 


hon namang siya 
ang nagsilbing 
tagapagtulay at tagapagpaunawa 
sa nagdaramdam ng mga karani- 
wang mandirigma at masa nang 
maging upisyal pampulitika (PO) 
siya ng yunit katambal ang isang 
kumander mula pa sa lumang huk- 
bong bayan na di naging madulas 
ang relasyon sa mga Pulang mandi- 
rigma at sa masa. 

Ginusto ni Ka Ped ang gawaing 
militar at direkta siyang lumahok 
sa iba't ibang aspeto nito--mula 
sa pagdidisenyo at pagpaplano 
hanggang sa pagpapatupad. Mahu- 
say siya sa pag-asinta kahit may 
diperensya ang isang mata. Marami 
ang kanyang tinuruan sa pagtudla. 
Mahusay siya sa pamumuno sa ma- 
liit o malaking yunit. Hindi meka- 
nikal at di lantay-militar ang ka- 
nyang pananaw sa mga usaping mi- 
litar. Masipag siya sa pag-aaral ng 
Marxismo-Leninismo-Maoismo at sa 
mulat at puspusang pag-uugnay ng 
rebolusyonaryong teorya sa iba't 
ibang aspeto ng gawaing militar. 

Mapag-isip at di barabara ang 
kanyang mga pagkilos. Matalas siya 
sa pagsusuri sa mga sitwasyong 
militar, masinop sa pagpaplano ng 
mga aksyong militar, at kalmado at 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2009 


mapanuri sa panahon ng mga laba- 
nan at kagipitang militar. Hinanga- 
an ng mga Pulang mandirigma ang 
kanyang katatagan at katapangan 
sa harap ng kaaway. Dahil dito, na- 
ging mabunga ang pinamunuan ni- 
yang mga aksyong militar, mula sa 
maliliit na operasyong partisano 
hanggang sa mga operasyong kum- 
panya sa Isabela. 

Gayunman, dahil sa pagiging 
labis na segurista, nalimita ang da- 
mi at laki ng maaari pang mata- 
mong tagumpay. May mga pana- 
hong masyado siyang nagtagal sa 
pagtitimbang ng iba't ibang mga 
anggulo at posibilidad kaya nagku- 
lang sa maagap at mapangahas sa 
pagsunggab sa mga di pangkara- 
niwang oportunidad, laluna yaong 
mga mabilis lumitaw at mawala. 

Sa gawaing masa, malaki rin 
ang ginampanan ni Ka Ped sa pag- 
papalaganap ng edukasyong masa 
at pagtatayo ng mga organisa- 
syong masa at mga komiteng pang- 
organisa sa baryo at komiteng re- 
bolusyonaryo sa baryo. 


umalo siya bilang delegado ng 

Unang Kumperensya ng Partido 
sa Hilagang Luzon noong 1972. Pi- 
namunuan iyon ni Kasamang Ama- 
do Guerrero na tumalakay sa Pani- 
mulang Ulat sa Hilagang Luzon. 
Makaraan ang kumperensya, hini- 
rang si Ka Ped bilang pangalawang 
PO ng isang platun ng Ikalawang 
Pulang Kumpanya (tinatawag na 
“Coy B”), na kumikilos noon sa ba- 
hagi ng Forest Region na sumasak- 
law sa Echague, Jones, San Agustin 
at bahagi ng San Guillermo. Kalau- 
nan, naging PO na si Ka Ped ng pla- 
tun at tumayo rin siyang pangala- 
wang pampulitikang komisar sa an- 
tas ng kumpanya. 

Sa pangunguna ni Ka Ped, ina- 
sikaso ng Seksyon ng Partido sa 
platun ang pagtatayo ng mga sa- 
ngay ng Partido sa lokalidad, pag- 
sisinsin at pagkokonsolida ng mga 
organisasyong masa at lokal na ka- 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2009 


pangyarihang pampulitikang ba- 
yan, pagbibigay ng edukasyon sa 
mga lokal na kasapi ng Partido at 
mga rebolusyonaryong organisa- 
syong masa. Isinulong nila ang re- 
bolusyong agraryo at nagsikap pa- 
wiin ang kriminalidad, kabilang na 
ang pangangalabaw. Dahil sa mata- 
as na antas na inabot ng konsolida- 
syon sa lugar, dito na ibinase ang 
punong himpilan ng pamunuan ng 
Partido sa rehiyon. 

Noong huling bahagi ng 1972, 
humalili si Ka Ped kay Lt. Crispin 
Tagamolila (dating upisyal ng AFP 
na sumanib sa BHB) bilang Kalihim 
ng Komite ng Partido at Pampuliti- 
kang Komisar sa Coy B. Noong pa- 
nahong iyon, naging lalong mahi- 
rap ang kalagayan sa kinikilusan 
nina Ka Ped sa harap ng ibayong 
pinalaki at pinatinding kampa- 
nyang militar ng kaaway. Hindi si- 
ya umatras sa kabila ng lumalalang 
kagipitan. Tampok ang mahigpit na 
pagtalima niya sa mga atas ng Par- 
tido at ang determinasyon at ta- 
pang niya sa harap ng kaaway, mga 
balakid at sakit. 


Nos ideklara ang batas militar 
noong Setyembre 1972, kabi- 
lang ang Forest Region ng Isabela 
sa kaagad na pinagtuunan ng pina- 
kamaririin at pinakamararahas na 
atake ng pasistang diktadura. Tu- 
magal ang konsen- 


nirahan sa Forest Region at itinak- 
da iyong “free fire zone” at “no 
man's land.” Kara-karakang pina- 
patay ang sinumang masugagaan 
doon ng kaaway. Sa tindi ng pasis- 
tang atake ng kaaway, napilitan na 
ring lumikas ang karamihang nai- 
wan pa sa lugar. Puspusang sinikap 
nina Ka Ped na pataasin ang pala- 
bang diwa ng masa at hikayatin si- 
lang manatili. Sinikap nilang kum- 
binsihin ang masa na tumungo na 
lamang sa kalaliman ng gubat, do- 
on manirahan at magbungkal. Ma- 
rami rin sa mga nanatili ang nagta- 
tago na lamang kapag dumarating 
ang kaaway. Ang iba'y sumama na 
lamang sa hukbong bayan kahit di 
bilang mga mandirigma. Bago pa 
natapos ang 1972, umabot sa 80% 
na ng mga rebolusyonaryong orga- 
nisasyong masa at organo ng ka- 
pangyarihang pampulitika sa lugar 
ang nawasak. 

Di makalimutan ng mga nakasa- 
ma ni Ka Ped kung gaano kalapit 
ang puso niya sa masa. Sa isang 
pagkakataon, marami at makilos 
ang kaaway malapit sa pusisyon ni- 
na Ka Ped at marami silang kasa- 
mang mga bata, matatanda at 
maysakit. Kinailangan nilang uma- 
lis at maglakad nang mabilis ngu- 
nit tahimik at mapagmatyag sa ga- 
bi at madaling araw. Maysakit noon 
si Ka Ped at hirap sa paglalakad, la- 

luna sa pag-akyat sa 


trasyon at mga ope- 
rasyong pagtugis ng 
kaaway sa lugar 
hanggang 1976. 
Umabot sa mahigit 
7,000 tropa ng AFP 
ang ginamit ng pa- 


Di makalimutan 
ng mga nakasama 
ni Ka Ped kung gaano 
kalapit ang puso niya 
sa masa. 


matatarik na bun- 
dok. Sa kabila nito, 
binuhat niya sa ka- 
nyang balikat ang 
isang may kabiga- 
tang batang di ma- 
kapaglakad, habang 


pet na diktadura sa 

walang patid na kampanyang mili- 
tar na itinutok sa Isabela hang- 
gang sa hangganan nito at Nueva 
Vizcaya. 

Walang patawad na ipinatupad 
ng kaaway ang patakarang “pagka- 
kait ng base.” Pwersahang pinali- 
kas ang may 50,000 kataong nani- 


bitbit ang kanyang 
riple, pistola at mabigat na pak. 
Nangamba nang husto sa kanya 
ang mga kasama dahil napakalakas 
na ng pintig ng mga ugat niya sa 
leeg. Gayunman, nakayanan niya 
iyon, bagay na hinangaan ng mga 
kasama. 
Sa mga pag-ikot nila ay may 


3 


naaabutan silang mga baryong 
iniwan na ng masa. Sininop nina 
Ka Ped ang mahahalagang bagay 
na naiwan ng mga lumikas. Inani 
nila ang mga naiwang palay at ini- 
lagay sa ligtas na taguan ang mga 
di nila madala. Itinabi nila ang 
mga naiwang alagang hayop. 

Kabaligtaran naman nito, sina- 
samsam at nilalamon ng kaaway 
ang lahat ng maabutan nilang ala- 
gang hayop at tanim ng masa. Ang 
di nila makain at madalang tanim 
ay winawasak at ang mga hayop ay 
pinapatay. Bunga nito, naging ma- 
laking suliranin ang kagutuman sa 
Forest Region. Ulti- 


mga karaniwang mandirigma at 
pagkatapos na lamang nila ang 
mga namumunong kadre. Tumalima 
si Ka Ped sa ganoong labis na “Ka- 
liwang” patakaran, kaya di siya 
umangal na huli siya sa mga nabi- 
bigyan ng gamot. Kung minsan, 
maging mga gamot na pampababa 
ng lagnat at pampahupa ng kirot 
ay wala nang naiiwan para sa ka- 
nya. Ang katas ng dalipaweng 
(isang uri ng halaman) na siya mu- 
nang ipinainom sa kanya at iba 
pang kasama at masa ang nakasal- 

ba sa kanila. 
Lalong naging mahirap at kum- 
plikado ang sitwas- 


mong asin ay napa- 


yon dahil sa kakula- 


kahirap hanapin. Pi- 
namunuan ng kumpa- 
nya nina Ka Ped ang 
paglulunsad ng mga 
operasyon sa pagha- 
hanap ng pagkain at 
iba pang saligang pa- 
ngangailangan. 
Walang pakun- 


dangang gumamit pa 
ng bio-chemical warfare sa kabuuan 


ang kaaway 


Walang kapaguran 
siyang nagpursige 
sa pagpapatatag 
at pagpapataas 
ng mapanlabang 
diwa ng mga 
kasama at masa. 


ngan ng pagkain. Ap- 
at na taong pinagti- 
yagaan nina Ka Ped 
ang pagkain na la- 
mang ng kamoteng 
kahoy at mapaklang 
saging. Hindi sila 
nanlumo sa kawalan 
ng kape, asukal, asin 


at bigas. Natuto si Ka Ped na mani- 
garilyo na lamang ng pidpid (isang 


ng Forest Region. Kabilang dito 
ang pagpapakalat ng Japanese 
mosquito na may dala-dalang ba- 
gong tipo ng malarya, at ang pag- 
lalason ng mga ilog at sapa. Luma- 
ganap ang epidemya ng malarya sa 
buong kumpanya at masa. Napan- 
sin ng masa na kakaiba ang tipo ng 
malaryang tumama sa kanila dahil 
hindi ito mapagaling ng dati nilang 
ipinanggagamot dito. Nilagnat, su- 
makit ang tiyan at nagtae ang mga 
nakainom ng tubig mula sa mga ni- 
lasong ilog at sapa. Malaking prob- 
lema noon ang kawalan ng gamot 
na sinikap na lamang lutasin sa pa- 
mamagitan ng paggamit ng mga 
halamang panlunas. 

Kabilang si Ka Ped sa mga tina- 
maan ng malarya na nagpalala sa 
sakit niya sa puso. Mahigit isang 
buwan siyang nakaratay. May kala- 
bisan pa sa patakaran noon na da- 
pat unahing bigyan ng gamot ang 


4 


klase ng dahon). 


oong 1974, humalili si Ka Ped 

bilang CO ng kumpanya. Sa pa- 
nahong ito, tuluy-tuloy na nag-oo- 
pensiba ang kaaway. Napilitang lu- 
mikas ang marami pang magsasaka. 
Marami ang nalagas sa Pulang huk- 
bo dahil sa pagkamatay sa labanan 
at sakit. Ang dating lakas-kumpa- 
nyang yunit ay naging halos pina- 
liit na platun na lamang. Ngunit 
hindi pa rin ito pinanghinaan ng 
loob ni Ka Ped. Walang kapaguran 
pa rin siyang nagpursige sa pagpa- 
patatag at pagpapataas ng mapan- 
labang diwa ng mga kasama at ma- 
sa. 

Hinarap ni Ka Ped at iba pang 
namumunong kasama roon ang ma- 
tagal nang di nareresolbang tung- 
galian sa loob ng Partido at huk- 
bong bayan hinggil sa pananatili 
sa lugar na halos wala nang nakiki- 


lusang masa. Kabilang si Ka Ped sa 
nakararaming kadre at pwersa sa 
lugar na nanindigang dapat kagyat 
nang kumawala sila sa pagkakakub- 
kob ng kaaway at lumipat na kung 
saan marami-rami ang masa at ma- 
luwag-luwag ang sitwasyong mili- 
tar. Batid nila ang panganib ng 
“gasgasang labanan” at “mapagpa- 
syang labanan” sa umaatakeng 
mga tropa ng kaaway na ibayong 
superyor ang lakas. Iginiit nila ang 
pangangailangang lumipat upang 
mas madaling makapagpalawak, 
makapagpalakas at makapagbuong 
muli ng baseng masa habang naka- 
konsentra ang kaaway sa kagubat- 
an ng Isabela. At saka na lamang 
balikan ang lugar kapag mas malu- 
wag na ang kalagayan. 

Matingkad na pagkakamali no- 
ong panahong iyon ang wala-sa- 
panahong konsepto ng “baseng pu- 
rok” na dogmatikong kinopya sa 
karanasan ng digmang bayan sa 
China at pilit itinayo sa Forest Re- 
gion ng Isabela. Sa harap ng tuluy- 
tuloy at matinding atake ng ka- 
away, kumitid ang kinikilusang 
erya na kalakha'y baseng pisikal na 
lamang laluna nang tumungo sa 
gubat o kasa-kasama na ng hukbo 
nila ang ilan na lamang natitirang 
taumbaryo. 

Nauna nang tinawag ng Komite 
Sentral ng Partido ang pansin ng 
pamunuan at pwersa ng rehiyon 
tungkol dito. Pangunahing tinukoy 
ng Komite Sentral na dapat nang 
lumipat muna ang Pulang hukbo sa 
malawak at mataong kapatagan ng 
prubinsya ng Cagayan. Ang proble- 
ma, hindi noon epektibong nakapa- 
mumuno ang sentro ng rehiyon na 
ilang beses napinsalaan at sa ma- 
hahabang panahon ay napuputulan 
ng ugnay sa Komite Sentral at sa 
pinamumuang pwersa. Sa halip, ang 
umiiral noon ay ang sobrang kapa- 
ngyarihan ng Regional Operational 
Command (ROC) na naggigiit ng 
maling linya ng pagtatanggol ng 
baseng pisikal gaano man ito kahi- 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2009 


rap at kahit wala nang masa. 

Naging lubhang mahirap na ang 
lantay-militar na pagkilos at kawa- 
lan ng suportang masa. Mahigit 
70% ng mga pinuno't tauhan ng 
BHB at mga armas nila ang nawala. 
Kabilang dito ang mahigit 300 na- 
sawi. Karamihan sa natirang mga 
pwersa ay di pa rin nagapi ng kahi- 
rapan nang tambakan ng kaaway 
ang sona. Pero marami-rami na rin 
ang tinamaan ng demoralisasyon. 
Dahil walang epektibong organong 
nakapamumuno sa rehiyon, umiral 
ang kawalan ng kaisahan sa narara- 
pat gawin sa harap ng matinding 
kagipitan. 

Marami-rami ang di nakatagal 
sa ganitong kalagayan hanggang 
sa sila'y tumigil na sa pagkilos. Sa 
sitwasyong ito, humugot si Ka Ped 
ng lakas sa paninindigan para sa 
rebolusyon at tiwalang makakikita 
ang Partido ng mga kagyat at es- 
tratehikong kalutasan sa nasasa- 
lubong na suliranin. Ni minsa'y 
hindi natinag ang kanyang tiwala 
sa Partido at sa katumpakan ng ipi- 
naglalabang rebolusyon. 


Mees tulong ang pagdaraos 
ng unang kumperensya ng Par- 


tido sa Hilagang Silangang Luzon 
noong ikatlong kwarto ng 1977. Sa 
pamumuno ng Komite Sentral, ma- 
susing tinalakay at nilagom ang 
walong taong rebolusyonaryong 
karanasan sa rehiyon. Isa sa mga 
naging delegado sa kumperensya si 
Ka Ped. 

Mataman at matalas na ginaba- 
yan ang kumperensyang ito ng 
mensahe mula kay Tagapangulong 
Amado Guerrero, gayundin, sa si- 
nulat niyang dokumentong “Ang 
Mahigpit Nating mga Tungkulin.” 
Nagkakaisang pinuna ng Komite 
Sentral, mga kadre ng Partido at 
kumander ng BHB sa rehiyon ang 
mga kamalian, pangunahin na ang 
lantay-militar na pagkilos at pagpi- 
pilit sa wala-sa-panahong pagtata- 
yo ng “baseng purok.” 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2009 


Naging malinaw sa kumperen- 
sya na ang mas malaking bahagi ng 
tungkulin ng platun ng BHB ay ga- 
waing masa. Niresolba sa kumpe- 
rensya na ang pangunahing direk- 
syon ng pagpapalawak at pagpa- 
patatag ng sona at baseng gerilya 
ay sa mataong kapatagan ng Caga- 
yan at ang pagbawi sa mga dati 
nang naiwang matatao ring lugar 
sa Isabela. Para maiwasto ang ma- 
bigat-sa-tuktok na kaayusang 
pang-organisasyon at maidisposi- 
syon sa gawaing masa ang kalak- 
han ng mga kadre, binuwag din 
muna ang ROC. Ang malalim na 
pagsusuri, matalas na paglilinaw 
ng mga patakaran at pagbubuo ng 
mga angkop na resolusyon ng kum- 
perensya ay nagtaas ng tiwala sa 
rebolusyon at panlaban ng mga 
kadre at pwersa. 

Bago pa man ang kumperensya, 
paunti-unti nang lumilipat ang 
mga pwersa pahilaga at patimog, 
kalakhan tungong Dulong Hilagang 
Isabela at Cagayan. Matapos ang 
kumperensya, mapagpasya nang 
humulagpos ang kalakhan ng Pu- 
lang hukbo mula sa pagkakakulong 
sa kagubatan ng Isabela. Dinala sa 
Cagayan ang pi- 


naging kamalian na nito na lamang 
mapagpasyang naiwawasto maka- 
raan ang kumperensya ng 1977. 
Malaki ang naging papel at naitu- 
long ni Ka Ped sa pagtatagumpay 
ng gawaing rekoberi roon. 


oong 1979, ipinapangasiwa kay 

Ka Ped ang gawaing edukasyon 
ng Partido sa rehiyon at bumase na 
siya sa Cagayan. Naging punong 
instruktor pampartido siya sa rehi- 
yon. Masipag at mahusay siyang 
instruktor sa mga akdang Marxista- 
Leninista-Maoista at mga kursong 
pampartido. Pinangunahan niya 
ang pagpapalaganap ng kampanya 
sa pagbibigay ng Batayang Kursong 
Pampartido sa mga kasapi at kandi- 
datong kasapi ng Partido sa rehi- 
yon. 

Sa pulong ng komiteng rehiyon 
noong 1982, hinirang siyang pinu- 
no ng Kalihimang Militar sa Rehi- 
yon, alinsunod sa papalaking hala- 
ga ng gawaing militar sa pamban- 
sang panawagan ng pagpapaigting. 
Noong huling bahagi ng 1983, ibi- 
nalik siya sa Isabela para magsil- 
bing unang pangalawang kalihim 
ng Komiteng Prubinsya roon hang- 

gang 1986. Pin- 


nakamalaking ba- 
hagi ng mga 
pwersa. Naiwan si 
Ka Ped sa Isabela 
para tumulong sa 
pagsalo at pagre- 
kober ng baseng 
masa rito. Tumayo 
siyang ikalawang 
pangalawang kali- 


„isinulong nila ang 
matagumpay na 
pakikibaka laban sa 
malawakang 
pangangamkam ng lupa 
at karahasan sa 
Hacienda San Antonio- 
Sta. Isabel. 


angunahan niya 
rito ang gawaing 
rekoberi sa mala- 
laking tipak ng 
erya at baseng 
masa sa Isabela na 
nawala sa pana- 
hon ng matitin- 
ding atake ng ka- 
away noong hu- 


him ng komite ng 
Partido sa distri- 
tong sumasaklaw sa Forest Region 
at mga bayan sa paligid nito. Di 
naglaon, naging unang pangala- 
wang kalihim siya ng distrito. Na- 
ging mahirap ang gawaing rekobe- 
ri sa naturang lugar na lubhang na- 
pinsalaan ng matinding pagkubkob 
at pag-aatake ng kaaway. Dagdag 
pang salik sa kahirapan ang mga 


ling bahagi ng de- 
kada 1970. Kasa- 
ma ang pamunuan ng Partido sa re- 
hiyon, isinulong nila ang mata- 
gumpay na pakikibaka laban sa ma- 
lawakang pangangamkam ng lupa 
at karahasan sa Hacienda San An- 
tonio-Sta. Isabel. Noong 1984, na- 
kasama siya sa Unang Pinalaking 
Pulong ng Komisyon sa Hilagang 
Luzon. 


Poo siyang inalis sa 
namumunong pusisyon noong 
1985-86 bilang aksyong pandisipli- 
na dahil sa paglabag sa disiplina 
kaugnay ng relasyong mag-asawa. 
Mapagkumbaba at matapat siyang 
tumanggap at nagwasto ng naging 
kamalian at nagpailalim sa aksyong 
pandisiplina. Nagkaroon man siya 
minsan ng paglabag sa relasyon ni- 
la, sa pangkalahata'y naging mata- 
pat siya sa asawa at mahusay ni- 
yang hinawakan ang relasyong 
mag-asawa at pagbubuo ng rebolu- 
syonaryong pamilya. 

Malaki ang papel ni Ka Ped sa 
pagiging mahusay na rebolusyona- 
ryo ng kanyang asawa. Nanatili ang 
lubos na tiwala at pagmamahal ni- 
ya kay Ka Flor. Gayundin, lubos ang 
pagmamahal kay Ka Ped ng ka- 
nyang kasamang kabiyak. Malaking 
tulong si Ka Flor sa pagtitiyak sa 
kalusugan at mabuting kalagayan 
ni Ka Ped. Hanggang sa huling mga 
sandali ng buhay ni Ka Ped ay ma- 
pagmahal siyang inalalayan ng ka- 
nyang butihing asawa. 


N?"3 1986, kabilang si Ka Ped 
sa mga unang dumaan sa pag- 
sasanay-militar sa ibayong dagat. 
Nagpakita siya ng magandang ha- 
limbawa sa masikhay na pagtitiya- 
ga sa lahat, maging sa pinakama- 
hihirap na bahagi ng pagsasanay. 
Kahit dati na niyang alam at pi- 
nagdaanan ang maraming batay- 
ang bahagi ng pagsasanay-militar 
at hirap na siya dahil sa sakit at 
edad, pinagtyagaan pa rin niya 
ang mga bagay tulad ng pagga- 
pang sa putikan at batuhan. Naka- 
tanggap siya ng parangal sa husay 
niya sa sharpshooting. Nakatang- 
gap ang grupo niya ng parangal bi- 
lang pinakamasigasig sa pagsasa- 
nay. 

Bumalik siya makaraan ang 
isang taon. Itinalaga siyang pa- 
ngalawang kumander ng Northern 
Luzon Operational Command 
(NLOC) na nireorganisa matapos ng 


6 


Ikalawang Dakilang Kilusang Pag- 
wawasto (IDKP). Pinangunahan ni- 
ya ang pagdaraos sa Isabela ng 
pagsasanay pulitiko-militar sa mga 
kadreng militar mula sa iba't ibang 
rehiyon sa Hilagang Luzon. 

Nang ilunsad ng Partido ang 
IDKP noong 1992, matapat at ma- 
pagkumbaba niyang itinaguyod 
ito, laluna ang pagpuna nito sa 
mga nagpatuloy na kamalian sa 
lantay-militar na pagkilos, adben- 
turismong militar at adelantadong 
regularisasyon at bertikalisasyon 
ng hukbong bayan. Madali niyang 
kinilala ang mga pagkakamali at 
paglihis sa pagtatayo ng larangang 
gerilya at gawaing militar laluna't 
nakita at naranasan niya ang mabi- 
bigat na pinsalang idinulot nito sa 
Forest Region ng Isabela. Masigla 
niyang nakitang tugma ang IDKP 
sa mga pagwawastong ginawa sa 
unang kumperensya ng Partido sa 
Hilagang Silangang Luzon noong 
1977. 

Sa kabilang banda, nalungkot 
siya noong una nang mapagtanto 
niya na naging bahagi rin siya sa 
mga namuno sa pagpapalaganap 
ng adbenturismong militar na iki- 
nasawi ng maraming kasama at ma- 
sa. Sa kanyang katapatan sa Parti- 
do at rebolusyonaryong kilusan at 
mapagkumbabang pagtalima sa 
wastong teorya at mga datos, hin- 
di nagtagal ay tinanggap niya ang 
katumpakan ng kilusang pagwa- 
wasto. Naliwanagan siya at tuma- 
tag ang pagbagtas sa tamang daan 
ng digmang bayan sa Pilipinas. Sa 
gabay ng IDKP, pinamunuan niya 
ang paglalagom ng gawain at re- 
disposisyon ng adelantadong nai- 
tayong batalyon ng Pulang hukbo 
sa Hilagang Luzon. 

Pinamunuan din niya ang pag- 
susulat ng paglalagom ng mga ka- 
ranasan sa Isabela noong pana- 
hong iyon. Isinanib ang paglala- 
gom na ito sa paglalagom ng Nueva 
Vizcaya-Isabela-Quirino noong mga 
taong 1988 hanggang 1994. Aktibo 


rin siyang lumahok at nag-ambag 
sa ginawa noong 1993-94 na mas 
masaklaw na paglalagom ng mahi- 
git 20 taong rebolusyonaryong ka- 
ranasan sa Hilagang Luson. 


oong bandang 1996, ibayong 

lumala ang sakit niya sa puso. 
Natuklasang umabot na sa ika-si- 
yam na tadyang ang inilaki ng ka- 
nyang puso. Nagkaroon din siya ng 
kumplikasyon na sakit sa baga. Su- 
mailalim siya sa maselang opera- 
syong medikal. Taliwas sa kanyang 
taimtim na pagnanais na manatili 
sa larangan ng armadong pakikiba- 
ka, pinagampan siya ng Partido ng 
iba pang mahahalagang gawain 
upang tumagal pa ang kanyang bu- 
hay at paglilingkod sa rebolusyon 
at sambayanan. 


uporta pa rin sa armadong paki- 

kibaka ang pinatutukan sa ka- 
nyang mga gawain: pananaliksik- 
militar, pagpapaunlad ng kurso sa 
pagsasanay-militar at pagtulong sa 
pagbubuo ng kilusang lihim sa ka- 
lunsuran--lahat ito sa ilalim ng 
pangangasiwa ng Pambansang Is- 
tap Militar. Kahit minsan ay hindi 
siya humiling na bawasan ang ka- 
nyang gawain. Wala sa isip niya 
ang pagreretiro. Bagkus ay buong 
pusong tinanggap at ginampanan 
niya ang anumang gawaing ibini- 
bigay sa kanya sa gitna ng kanyang 
papalalang kalagayang pangkalusu- 
gan. 


H anggang sa mga huling araw 
ng kanyang buhay, inilaan ni 
Ka Ped ang natitira pa niyang lakas 
at kakayahan sa pagtataguyod ng 
rebolusyon. Nasa piling siya ng ka- 
nyang kasamang kabiyak at mga 
kakolektibo, at gumagampan pa rin 
ng mga rebolusyonaryong gawain 
bago siya dalhin sa Intensive Care 
Unit ng isang ospital. 

Namatay si Ka Ped na isang da- 
kilang bayani ng rebolusyon noong 
Agosto 29, 2007. AB] 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2009 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XL 

Oktubre 21, 2009 

Espesyal na Isyu 

www. philippinerevolution. net 


Parangal kay Kasamang Mario 


“Ka Ped” dela Cruz 


Inilalabas ng Ang Bayan ang parangal na ito kay 
Kasamang Ped sa ikalawang anibersaryo ng ka- 
nyang pagpanaw noong Agosto 29, 2007. 


tido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong 
Bayan at buong rebolusyonaryong kilusan kay 
Kasamang Mario “Ka Ped” de la Cruz. 

Hindi kailanman siya malilimutan ng mga nakasa- 
ma at kinilusan niya sa Isabela at iba pang bahagi ng 
Cagayan Valley nang sinisimulan pa lamang ang pag- 
tatayo ng armadong rebolusyonaryong kilusan doon. 
Di maihihiwalay ang mahabang bahagi ng buhay ni Ka 
Ped sa kasaysayan ng rebolusyonaryong kilusan sa lu- 
gar noong panahong iyon. Kasaysayan ito ng kabaya- 
nihan, pangingibabaw at pagtatagumpay ng rebolu- 
syon sa napakaraming kahirapan, sakripisyo at pagsu- 
bok. Kasaysayan itong nagsisilbing inspirasyon sa la- 
hat ng mga rebolusyonaryo. 

Gayundin, hindi siya kailanman malilimutan ng iba 

pang aktibista, kasama at rebolusyonaryong masa 
at mga alyadong nakaugnay, nakasalamuha at na- 
katrabaho niya sa halos 40 taon niyang walang 
tigil na pagliling- 


Piso emun na parangal ang iginagawad ng Par- 


z A 


mh 
NEST WAW 


aaa 


at: 


= E 
EY aan 


i8 rng: 


Hi 
KLA 


rebolusyonaryong kilusan at mamamayang Pilipino 
mula nang mamulat siya sa pagrerebolusyon. 

Mula sa kanyang pagkamulat noong Unang Sigwa 
ng dekada 1970, hanggang sa huli niyang hininga, tu- 
luy-tuloy at taos-puso ang kanyang paglilingkod sa re- 
bolusyon at sambayanan. Lahat ng nakakilala sa kanya 
ay tumitingala sa kanya bilang respetadong betera- 
nong kadre at tunay na huwaran ng rebolusyonaryong 
kilusan. 

Tampok na alaala sa kanya ang matatag niyang re- 
bolusyonaryong kapasyahan. Di siya kailanman nagda- 
lawang-isip sa tuwirang paglahok sa mahirap na lara- 
ngan ng armadong pakikibaka. Sa kabila ng kanyang 
malubhang karamdaman, hindi nabawasan kahit kaun- 
ti ang kanyang determinasyong magrebolusyon at 
maglingkod sa mamamayan. 
ŞS Ka Ped ay ipinanganak noong 1949 sa Pangasi- 

nan. Lumaki siya sa South Cotabato kung saan lu- 
mipat ang kanilang pamilya. Lumaki siya sa pamilyang 
simple, matapat at mapagmalasakit sa kapwa. Hindi 
nagpayaman ang kanyang amang huwes. Nanatiling 
mahirap at matipid ang kanilang pamilya. 

Bata pa ay natuklasan nang mayroon siyang rheu- 
matic heart disease, bukod sa paglaki ng puso at alta- 
presyon. Gayunpaman, hindi siya napigilan nito sa 
kanyang pag-aaral at pagpupunyagi. 

Sa pagtatapos ng dekada 1960, kumuha ng kur- 
song agronomy si Ka Ped sa University of the Philip- 
pines sa Los Baños. Di naglao'y sumapi siya sa Sa- 

mahan ng Demokratikong Kabataan at unti-unti'y 
į naglaan ng mas mahabang panahon sa rebolu- 
syonaryong pagkilos. Bagaman isang tesis na 
lamang ang kailangan niyang tapusin, nilisan 
niya ang pamantasan ilang buwan bago siya 
nakatakdang gumradweyt upang buong pana- 
hong maglingkod sa rebolusyon. 

Bumisita siya sa isang larangang gerilya sa 
Cagayan Valley noong 1970. Bago matapos ang 
isang taon, nagpasya siyang tuluyan nang sumanib 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


